WikipediA 


Wikang Griyego 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 


Ang Griyego (Griyego: EAAr|viK&, bigkas /e-li-ni-ka/, “Eleniko”) ay bumubuo ng kanyang sariling 
sangay sa pamilya ng mga wikang Indo-European . Nagtataglay ito ng 3500 taon ng nakatalang 
kasaysayan, ang pinakamahaba sa anumang wikang Indoeuropeo. Isinasalita ito ng 15 milyong tao. 

Ang wikang Griego o Ellinika ng bansang Greeia ay isa sa pinakamatandang wika sa Europa na higit 
pa ang gulang sa Indo-Europeong pangkat ng mga wika. Ang pagkakaroon nito ng mga bagong salita 
mula sa iba pang bansang Europeo ay lalo pang nagpayaman sa wikang ito at sa kasalukuyan ang 
wikang ito ay may ilang sangay ng wika katulad ng Ruso, Galida o Aleman at mga wika na 
nakapalibot sa bansang Rusya malapit sa Asya.Ang wikang Griego ay may dalawang pangkat at ito 
ay ang KATHAREVUSA o dinalisay na Griego at ang ikalawa ay ang KOINE o tinaguriang 
pangkalahatang gamit na Griego. Sa kasalukuyan, ang KOINE na Griego ang siyang kinilalang 
pambansang Wika nang nasabing bansa at nilahukan na lang ng ilang mahalagang salita mula sa 
KATHAREVUSA dahil umano na di lubus ang pakahulugan ng salitang Griego kapag pinaghiwalay 
ang dalawang anyo ng Wikang ito. Ang wikang Griego o Ellinika ay gamit sa pakikipagtalastasan sa 
buong Greeia, sa kapuluan ng Creta at gayon din sa pulo ng Kypros. 

Mga Aspektong Historiko, Sosyal at Pangkultural 


Kasaysayan 

Ang mga wika o dayalektong Griyego ay nasa isang kub-angkanhay (subfamily) na nasa pamilyang 
Indo-Europeo. Kasama ng mga nakasulat na rehistro sa loob ng 3,400 taon. Ang wikang Griyego ay 
isa sa mga lenggwaheng ang makasaysayang pag-unlad ay maaaring masundan sa matagal na 
panahon, na nalalampasan lamang ng mga nasusulat ng wika sa wikang Tsino, Ehipto, at Hitito 
(Hittite)J 6 ^ Ang kasaysayan ng wikang Griyego ay maaring mahati sa mga sumusunod na mga 
panahon. 

■ Pinagmulan: Ang prehistorya ng wikang Griyego ay sumulong dahil sa mga binuong 
Indo-europeong huna (teoriya) simula sa gitna ng ika-XIX na siglo. Ang wikang Griyego, 
tulad ng mga wika sa grupong Indoaryano o Armenyo, ay nanggaling sa mga 
dayalektong ginamit ng mga bayang maaring lumipat sa kalagitnaan ng ika-apat na 
milenyo bago ang ating higtion (era) mula sa mga estepa (steppes) ng hilagang Dagat 
na Itim (Blaek Sea) sa lambak sa baba ng llog Danubyo (Danube River). Mula sa 
rehiyong ito, ang mga tagapagsalita ng proto-Heleniko (proto-hellenie) ay lumipat 
patimog, papunta sa Tangway ng Balkanika (Balkan Peninsula). 

■ Karaang Griyego: Tinatantiya na dumating ang unang alon (tirst wave) ng mga 
tagapagsalita ng mga Griyegong dayalekto sa Peloponeso (Pelloponnese) at sa ilang 
mga pulo sa Dagat ng Egeyo (Aegean Sea) sa ikalawang milenyo. Kinilala sila bilang 
ang mga &x&ioi ( akhaioi , "akeyos") ni Homer at ang mga Ahhiyawa na nanggaling sa 
Hitito (Hittite). Ang sinasalita ng mga Akeyos ay tila isang base ng mga naunang 
Honieo-Atikong (lonie-Attie) dayalekto. Ang mga pelasgo o mga nakaraang 
tagapagsalita ng Helenikong Tangway ay nahalinhinan ng mga tagapagsalita ng 
Griyego. 


Mga sanggunian 


1. "Greek language" (http://www.ethnologue.org/show_language. asp?code=ell). SIL 
International. 2009. 

2. "Greek" (https://web.archive.Org/web/20081118212657/http://www.unhchr.ch/udhr/lang/g 

rk.htm). Office of the High Commissioner for Human Rights. Sininop mula sa ang orihinal 
(http://www.unhchr.ch/udhr/lang/grk.htm) noong 18 Nobyembre 2008. Nakuha noong 
8 Disyembre 2008. Cite uses depreeated parameter | deadurl= (tulong) 

3. Eastern Europe at the end otthe 20th eentury, lan Jeffries, p. 69 (http://books.google.co 

m/books?id=kqCnCOgGc5AC&pg=PA68&dq=greek+minority+albania&lr=&as_drrb_is=q 

&as_minm_is=0&as_miny_is=&as_maxm_is=0&as_maxy_is=&as_brr=0) 

4. Hellenie Republie: Ministry of Foreign Affairs: Italy: The Greek Community (http://web.arc 
hive.org/web/20060717183746/http://www. mfa.gr/www. mfa.gr/en-US/Policy/Geographic+ 
Regions/Europe/Relationships+with+EU+Member+States/ltaly/) 

5. "List of Deelarations Made with Respeet to Treaty No. 148" (http://conventions.coe.int/Tr 

eaty/Commun/ListeDeclarations.asp?NT=148&CM=8&DF=23/01/05&CL=ENG&VL=l). 

Council of Europe. Nakuha noong 8 Disyembre 2008. 

6. Gareia Gual, Carlos; Lueas de Dios, Jose Maria; Morales Otal, Ooneepeion (2004). 
"Kasaysayan ng Wikang Griyego: Ang Lingguwistikong Pamilyang Indoeuropeo». 


Greek 

£AAr| v|K & 

ellinika 


Pagbigkas 
Sinasalitang 
katutubo sa 


Mga 

katutubong 

tagapagsalita 


[elini' ka] 

Greeee, Cyprus , Italy , 
Turkey, Abkhazia, Albania, 
Egypt, Romania, France, 
Ukraine and in the Greek 
diaspora 

13.1 million (2009)111 


Pamilyang wika I ndo-Europe an 


■ Hellenie 

■ Greek 


Mga Demotie 

pamantayang 

anyo 


Mga Aneient dialeets 

wikain/diyalekto eappadoki an 
Cretan 
eypriot 
Grieo 

eheimarriotika 

Katharevousa 

Maniot 

Pontie 

Tsakonian 

Yevanic 

others 

Sistema ng Greek alphabet 

pagsu lat Greek Braille 


Opisyal na katayuan 


Opisyal na wika 
sa 


E Greeee 
Cyprus 

g European Union 


Kinikilalang 
wikang pang- 
minoridad sa 


^ AlbaniaPH 3 ! 
| | ItalyaM 
““ Armeniai 5 ! 


|| Rumaniya l 5 ! 
[3 T urkey 


Ukraine® 


Mga kodigong pangwika 


ISO 639-1 el 

ISO 639-2 gre (B) 

ell (T) 

ISO 639-3 Variously: 

gre (http://www.sil.org/is 
o639-3/documentation.asp?i 
d=grc) - [[Aneient Greek]] 
ell (http://www.sil.org/is 


o639-3/documentation.a sp?i 
d=ei i) - [[Modern Greek]] 































Griyego 1 (l a edieion). Santillana. p. 10. isbn 8429482563. 


pnt (h ttp:/ /www.sil. org/is 
o639-3/documentation.asp?i 


d=pnt) - [[ Pontie Greekl l 
gmy (http://www.sil.org/is 
o639-3/documentation.asp?i 
d=gmy) - [[ Myeenaea n 
Greekll 

gkm (http:/ /www.sil.o rg/is 
o639-3/documentat ion. asp?i 
d=gkm) - [[ Medieyal Greek ]] 
epg (http:/ /www.sil.o rg/is 
o639-3/documentation . asp?i 
d=cpg) - [[ Cappadoc ian 
Greek]] 

yej (http:/ /www.sil.org/is 
o639-3/documentation.asp?i 
d=yej) - [[Yevanic]] 
tsd (http:/ /www.sil.o rg/is 
o639-3/documentat ion. asp?i 
d=tsd) - [[ Tsakonian] ] 

Linggwaspera 56-AAA-a (varieties: 56- 
AAA-aa to -am) 

PAALALA: Maaaring naglalaman ang pahinang ito 

ng mga simbolong pamponetikong IPA sa Unieode. 


I -.u •b (https://tl.w ikip edia.or g/w/in dex . php?title=Padron:Ancient _ GreSt aa iO Biawte QipeiS?dit) 

Balangkas ■ Linyang panahon 


Mga panahon 
Heograpiya 
Politika 
M ga pinun o 

Life 

Military 


Mgatao 


Mga gusali 

M ga sin ing 
Mgaagham 
Wika 
Pagsusulat 
M ga t alaan 


Kabihasnang Cycladic ■ Kabihasnang Minoan ■ Kabihasnang Miseneano ■ Mga Panahong Madilim na Griyego ■ Arkaiko ■ 

Gresyang Klasiko ■ Gresyang Helenistiko ■ Gresyang Romano 

Dagat Egeo ■ Hellespont ■ Maeedonia ■ Sparta ■ Athens ■ eorinth ■ Thebes ■ Thermopylae ■ lonian Sea ■ lonia ■ Aeolis ■ Doris ■ Antioeh ■ 
Alexandria ■ Pergamon ■ Miletus ■ Ephesus ■ Delphi ■ Delos ■ Olympia ■ Troy ■ Rhodes ■ Crete ■ Peloponnesus ■ Epirus ■ Cyprus ■ Pontus ■ 
Cappadocia ■ Magna Graeeia ■ Mga kolonyang Sinaunang Griyego 

Agora ■ Apella ■ Areopagus ■ Boeotareh ■ Boule ■ Diadoehi ■ Eeelesia ■ Ephor ■ Graphe paranomon ■ Heliaia ■ League of eorinth ■ 
Strategos 

Mga hari ng Sparta ■ Mga hari ng Athens ■ Arehons of Athens ■ Mga hari ng Maeedon ■ Mga hari ng Pontus ■ Mga hari ng Paionia ■ 
Roman emperors ■ Mga hari ng Kommagene ■ Mga har i ng Lydia ■ Attalid Mga hari ng Pergamon ■ Mga hari ng Argos ■ 

Tyrants of Syraeuse 

Agrieulture ■ eiothing ■ euisine ■ Athenian demoeraey ■ Eeonomy ■ Edueation ■ Festivals ■ Homosexuality ■ Law ■ Marriage ■ 

Funeral and burial praetiees ■ Olympie Games ■ Pederasty ■ Philosophy ■ Prostitution ■ Religion ■ Slavery ■ Wartare ■ Wine 

Wars ■ Antigonid Maeedonian army ■ Army of Maeedon ■ Hellenistie armies ■ Hippeis ■ Hoplite ■ Hetairoi ■ Phalanx tormation ■ Peltast ■ 

Pezhetairoi ■ Sarissa ■ Saered Band of Thebes ■ Seiritae ■ Seleueid army ■ Sparta n army ■ Xyston 

Anaxagoras ■ Anaximander ■ Anaximenes ■ Antisthenes ■ Aristotle ■ Demoeritus ■ Diogenes of Sinope ■ Epieurus ■ 
Mga pilosopo Empedoeles ■ Heraelitus ■ Hypatia ■ Leueippus ■ Gorgias ■ Parmenides ■ Plato ■ Protagoras ■ Pythagoras ■ Soerates ■ 
Thales ■ Zeno 


Mga manunulat 


Others 

Mga pangkat 
Mga kultura 


Aesehylus ■ Aesop ■ Aleaeus ■ Arehiloehus ■ Aristophanes ■ Baeehylides ■ Euripides ■ Herodotus ■ Hesiod ■ 
Hipponax ■ Homer ■ ibyeus ■ Lueian ■ Menander ■ Mimnermus ■ Pindar ■ Plutareh ■ Polybius ■ Sappho ■ Simonides ■ 
Sophoeles ■ Stesiehorus ■ Thueydides ■ Theognis ■ Timoereon ■ Tyrtaeus ■ Xenophon 

Agesilaus II ■ Alexander the Great ■ Aleibiades ■ Aratus ■ Arehimedes ■ Aspasia ■ Demosthenes ■ Epaminondas ■ 

Euelid ■ Hipparehus ■ Hippoer ates ■ Leonidas ■ Lyeurgus ■ Lysander ■ Milo of Croton ■ Miltiades ■ Pausanias ■ 

Perieles ■ Philip ng Maee don ■ Philopoemen ■ Ptolemy ■ Pyrrhus ■ Solon ■ Themistoeles 

Mga mandudula ■ Mga makata ■ Mga pilosopo ■ Mga tirano ■ Mga pigurang mitolohiyang 

Mga tribong sinaunang Griyego ■ Mga Griyego ■ Mga Griyegong Thraeian ■ Mga sinaunang Maeedonian 


Mga templo ■ Parthenon ■ Templo ni Artemis ■ Aeropolis ■ Aneient Agora ■ Temple of Zeus, Olympia ■ Temple of Hephaestus ■ 
Samothraee temple complex 


Arkitektura ■ Mga barya ■ Panitikan ■ Musika ■ Palayok ■ Iskultura ■ Teatro 


Astronomiya ■ Matematika ■ Medisina ■ Teknolohiya 


Proto-Griyego ■ Myeenaean ■ Homeriko ■ Mga dialekto (Aeolie ■ Areadoeypriot ■ Attie ■ Dorie ■ lonie ■ Loerian ■ Maeedonian ■ Pamphylian) ■ Koine 
Linear A ■ Linear B ■ eypriot syllabary ■ Greek alphabet ■ Greek numerals ■ Attie numerals 


Mga siyudad sa Epirus ■ Mga teatro ■ eities ■ Plaee names 


OKategorya ■ Portal ■ 4» WikiProject 

t-u - b (https://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Padron:V\Maiaflrfariga<te&a'8iotE%flhi)\ ;iKh yAtoeraa 


Kasaysayan 

Alpabeto 

Mga titik 

Ponolohiya 

Grammar 


Proto-Griyego (e. 3000 BCE-1600 BCE) ■ Myeenaean (e. 1600 BCE-1000 BCE) ■ 

Sinaunang Griyego (e. 1000 BCE-330 BCE) ■ Griyegon g Koine (e. 330 BCE-330 CE) ■ Griyeg ong Mediebal (330-1453) ■ 
Modernong Griyego (mulal453) 

K asaysayan ■ Ortograpiya ■ e yrillisasyon ■ Romanisasyon ■ Mga anyong arkaiko • Mga diakritika • Mga numeral ■ Linear B ■ 
eypriot syllabary 

Alpha ■ Beta ■ Gamma ■ Delta ■ Epsilon ■ Zeta ■ Eta ■ Theta ■ lota ■ Kappa ■ Lambda ■ Mu ■ Nu ■ Xi ■ Omieron ■ Pi ■ Rho ■ 
Sigma ■ Tau ■ Upsilon ■ Phi ■ Chi ■ Psi ■ Omega ■ Obsolete: Digamma ■ Heta ■ Koppa ■ San ■ Sampi 
Sinaunang Griyegong (aeeent) ■ Griyegong Koiner ■ Modernong Griyego 
Aneient Greek (tables) ■ Modern Greek 






















































Mga dialekto 
Panitikan 

Mga nauugnay na paksa 
Pagtataguyod at pag-aaral 


Cappadocian ■ Cretan ■ eypriot ■ Ohalkidiki ■ Demotie ■ Greek-Calabrian ■ Griko ■ Katharevousa ■ Misthiotiea ■ Pontie ■ 
Tsako nian ■ Yeyanie 

Sinaunang Griyego ■ Byzantine ■ Modernong Griyego 

Griyegong Wikipedia ■ Mga exonym ■ Mga Morpema ■ M ga katawagan ng pagmamahal ■ Mga pangalan ng lugar ■ 
Mga kawikaan ■ Greek language question ■ Graeeo-Armenian ■ Graeeo-Aryan ■ Pre-Greek substrate 
Pundasyong Heleniko para sa Kultura ■ Sentro para sa Wikang Griyego 


t -u -b (https://tl.wi ki ped ia.org/ w/inde x.php?titl e=Padro n:Mg^flgarplainQjiailAit^iwija[iyagOitafifegp=edit) 


C. ikatlong milenyo BCE C. 1600 BCE - 1100 BCE C. 800 BCE - 300 BCE C. 300 BCE - 330 CE C. 330 CE -1453 Sinee 1453 

Proto-Griyego Myeenaean Sinaunang Griyego Griyegong Koine Griyegong Mediebal Modernong Griyego 


t-u -b (htt ps://tl.wikipedia.Org /w /index. ph p?title=Padron M ^fffia^ S^ £lkfiatiaaB^ W^it Elgpdttean Union 
Bulgarian ■ Czech ■ Danish ■ Duteh ■ English ■ Estonian ■ Finnish ■ French ■ German ■ Greek ■ Hungarian ■ Irish ■ Italian ■ Latvian ■ Lithuanian ■ 
Maltese ■ Polish ■ Portuguese ■ Romanian ■ Slovak ■ Slovene ■ Spanish ■ Swedish 



Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia.Org/w/index. php?title=Wikang_Griyego&oldid=1722378'' 


Huling pagbabago: 15:04,10 Oktubre 2019. 

Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative eommons Attribution/Share-Alike ; maaaring mailapat ang karagdagang termino. Tingnan ang Takdang Gamit 
para sa mga detalye. 
















